WikipediA 

Wikang Sebwano 


Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya 


Ang Wikang Sebwano (Sebwano: Sinugboanon; Kastila: 
idioma eebuano ) ay isang wikang Awstronesyo na 
sinasalita sa Pilipinas ng humigit kumulang 33 milyong 
tao at nasa ilalim o kasapi ng pangkat ng mga wikang 
Bisaya. Ito ang may pinakamalaking bilang ng katutubong 
mananalita sa Pilipinas, kahit na ito ay hindi pormal na 
itinuturo sa mga paaralan at mga pamantasan.^ Ito ang 
katutubong wika sa Gitnang Kabisayaan at sa ilang bahagi 
ng Mindanao. Nanggaling ang pangalan ng wika mula sa 
pulo ng Pilipinas ng Cebu, na hinulapi ng Kastilang -ano 
(nangangahulugang likas, o isang lugar). May tatlong 
letrang kodigo ito sa ISO 639-2 na eeb, ngunit walang ISO 
639-1 na dalawang letrang kodigo. 


Mga nilalaman 

Balarila 

Mga panghalip 

Talasalitaan at hiniram na salita 
Pamamahaging heograpikal 

Mga salita at parirala 

Mga bilang 

Mga Sebwano na salita sa bawat lugar 

Kabisayaan 

Mindanaw 

Mga sanggunian 

Mga panlabas na kawing 

Mga kurso sa web 
Balarila 

Mga talahulugan 

Mga tekstong pangmag-aaral 


Balarila 


Sebwano 


Bisaya, Sinugbuanon 
Sinasalitang Pilipinas 

katutubo sa 


Rehiyon 

Etnisidad 

Mga katutubong 
tagapagsalita 


Pamilyang wika 


Gitnang Kabisayaan at 

Mindanao 

Mga Sebwano 

21 millyon (2007)111 

Ikalawang 

pinakasinasalitang wika sa 
Pilipinas 

Awstronesyo 


■ Malayo-Polynesian 
■ Pilipinas 
- Central Philippine 

■ Bisaya 

■ Sebwano 


Mga Pamantayang Sebwano 

wikain/diyalekto (diyalekto sa Lungsod ng 
Cebu) 

Boholano 
Leyteno (Kana) 

Mindanao Cebuano 
(Bisaya) 

Sistema ng Latin (Cebuano alphabet) 

pagsulat 

Opisyal na katayuan 

Opisyal na wika sa Regional language in the 
Philippines 

Pinangangasiwaan Visayan Aeademy of Arts 
(regulado) ng and Letters 

Mga kodigong pangwika 
ISO 639-2 eeb 

ISO 639-3 eeb 


Mga panghalip 





Mga pook sa Pilipinas na sinasalita ang wikang 
Sebwano bilang katutubong wika 



Palagyo 

Paarii 

Paari^ 

Palayon 

Pang-isahang ika-1 tao 

ako, ko (Tagalog: 
ako) 

nako, ko 
(ko) 

ako, akoa 
(aking) 

kanako, nako (sa 
akin) 

Pang-isahang ika-2 tao 

ikaw, ka ( ikaw) 

nimo, mo 
(mo) 

imo, imoha 
(iyong) 

kanimo, nimo (sa 
iyo) 

Pang-isahang ika-3 tao 

siya 

niya 

iya, iyaha 
(kaniyang) 

kaniya, niya (sa 
kaniya) 

Pangmaramihang kabilang ang 
ika-1 tao 

kita, ta ( tayo) 

nato ( natin) 

ato, atoa (ating) 

kanato, nato (sa 
atin) 

Pangmaramihang di-kabilang ang 
ika-2 tao 

kami, mi ( kami) 

namo 
(. namin) 

amo, amoa 
(aming) 

kanamo, namo (sa 
amin) 

Pangmaramihang ika-2 tao 

kamo, mo ( kayo) 

ninyo 

inyo, inyoha 

kaninyo, ninyo (sa 
inyo) 

Pangmaramihang ika-3 tao 

sila 

nila 

ila, ilaha 
(kanilang) 

kanila, nila (sa 
kanila) 


Talasalitaan at hiniram na salita 


Wikang Austronesiyo ang Sinugbuanon, at marami itong katumbas na salita sa ibang mga wika ng Filipinas 
at iba pa. 






















Ang Sebwano ay maraming salitang hango sa wikang Kastila, tulad ng krus [cruz], swerte [suerte] at 
brilyante [brillante]. Marami rin itong nahiram na salita sa Ingles. Mayroon din na galing sa salitang Arabo. 

Pamamahaging heograpikal 


Ang Sebwano ay katutubong sinasalita ng mga naninirahan sa Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa ilang 
bahagi ng Leyte at Samar at sa kabuuan ng Mindanao. Ito ay sinasalita rin sa iilang bayan sa pulo ng Samar. 
At hanggang 1975, nalagpasan ng Sebwano ang Wikang Tag alog sa dami ng katutubong nagsasalita nito. Ang 
ibang wikain ng Sebwano ay nabibigyan ng iba't ibang pangalan ang wika. Ang mga naninirahan sa Bohol ay 
tinatawag itong Bol-anon samantalang sa mga tapagsalita ng Sebwano sa Leyte ay tinatawag naman itong 
Kana. 

Mga salita at parirala 


Mga bilang 



Kardinal 

Ordinal 

1 

usa 

isa 

2 

duha 

dalawa 

3 

tulo 

tatlo 

4 

upat 

apat 

5 

lima 

lima 

6 

unom 

anim 

7 

pito 

pito 

8 

walo 

walo 

9 

siyam 

siyam 

10 

napu'o 

sampu 


Mga Sebwano na salita sa bawat lugar 


Kabisayaan 

Purong Sebwano (Northern Cebuano) 

(Salitang purong Sebwano (Bisaya) na mayroong salita-ng Boholano at Waray ). 

■ Gitnang Visayas (Rehiyon ng 7) 

■ Lalawigan ng Bohol 

■ Lalawigan ng Cebu 

■ Lungsod ng Cebu 

■ Lalawigan ng Silangang Negros 

■ Lalawigan ng Siquijor 


Kanlurang Visayas (Rehiyon ng 6) 







■ llang bahagi ng Kanlurang Negros 

■ Silangang Visayas (Rehiyon ng 8 ) 

■ Lalawigan ng Leyte 


Mindanaw 

Chavacano, Bisaya (Western Cebuano) 

(Salitang mayroong halong ”Chavacano Zamboanga", na mayroong salitang (Bisaya) "Sebwanong Wika" at 
kasama ang ka-Musliman). 

■ Tangway ng Zamboanga ( Rehiyon ng 9) 

■ Lalawigan ng Kanlurang Misamis 

■ Lalawigan ng Hilagang Zamboanga 

■ kabilang ang Lungsod ng Zamboanga 

■ Lalawigan ng Timog Zamboanga 

■ Lalawigan ng Zamboanga 

Bisaya, Bisdak (Central Cebuano) 

(.Salitang Purong Bisaya-"Malalim na Bisaya" (Sebwano), na mayroong halong "Mababaw na Bisaya" 
(Bisdak)). 

■ Hilagang Mindanao ( Rehiyon ng 10) 

■ Lalawigan ng Bukidnon 

■ Lalawigan ng Camiguin 

■ Lalawigan ng Silangang Misamis 

■ Lungsod ng Oagayan de Oro 

■ Lalawigan ng Hilagang Lanao 

■ 'Lungsod ng lligan 

Bisdak, Dabawenyo, Bl'aan (Southeastern Cebuano) 

(Salitang mayroong halong "Davaoeho", na mayroong kasamang "Mababaw na Bisaya" (Bisdak) at isinama 
ang Bl'aan, (Sarangani)). 

■ Rehiyon ng Davao ( Rehiyon ng 11) 

■ Lalawigan ng Davao de Oro 

■ Lalawigan ng Hilagang Dabaw 

■ Lalawigan ng Timog Dabaw 

■ Lungsod ng Dabaw 

■ Lalawigan ng Kanlurang Dabaw 

■ Lalawigan ng Silangang Dabaw 


Bisdak, Bl'aan, Manobo, Muslim (Southern Cebuano) 



(Salitang "Mababaw na Bisaya" (Bisdak), na mayroong kasamang Manobo (Cotabato) at isinama ang Ka- 
muslimari). 


- SOCCSKSARGEN ( Rehiyon ng 12) 

■ llang bahagl ng Ootabato 

■ Lalawigan ng Sarangani 

■ llang bahagl ng Tlmog Ootabato 

■ Lungsod ng Heneral Santos 

Bisdak, Kamayo, Surigaonon (Eastern Cebuano) 

(,Salitang "Mababaw na Bisaya" (Bisdak), na mayroong Kamayo (Surigao), at isinama ang Surigaonon). 

■ Caraga ( Rehiyon ng 13) 

■ Lalawigan ng Hilagang Agusan 

■ Lungsod ng Butuan 

■ Lalawigan ng Timog Agusan 

■ Isla ng Dinagat (halong Surigaonon) 

■ Lalawigan ng Hilagang Surigao (halong Surigaonon). 

■ Lalawigan ng Timog Surigao (halong Surigaonon) 


Mga sanggunian 


1. Philippine Census, 2000. Table 11. Household Population by Ethnieity, Sex and Region: 2000 

2. Ulrieh Ammon, Norbert Dittmar, & Klaus J. Mattheier (2006). Soeiolinguisties: an international 
handbook otthe seienee of language and soeiety (http://books.google.com/books?id=LMZm0w0 
klc4C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false). Volume 3. Walter de Gruyter. p. 2018. 

ISBN 978-3-11-018418-1. 

Mga panlabas na kawing 


Mga kurso sa web 

■ Kurso mula sa Language Links (http://www.languagelinks.org/lessons/cebuano/cebuano.html) 

■ Kurso mula sa The Cebu Website (http://cebuwebsite.tripod.com/adventure2.html) 

■ Cebuano Study Notes 

(http://www.tomandcathymarking.com/cebuano/CebuanoStudyNotes.pdf), ni Tom Markingt4r 

Balarila 

■ Balarila sa 28 aralin (http://www.bohol.ph/books/Jimenez/EnglishBisayaGrammar.html) 

Mga talahulugan 

■ A Dietionary of Cebuano Visayan (http://www.journeytosamal.com/2010/06/free-bisaya-dictionar 
y-a-dictionary-of-cebuano-visayan/), talahulugang Sebwano-lnggles ni John U. Wolff 





■ Bidireetional English-Cebuano Dietionary (http://www.foreignword.com/dictionary/Cebuano/defa 

ult.htm), mula sa Foreignword 

■ Philippine Online Dietionary (http://www.bohol.ph/diksyunaryo.php), mula sa Bohol.ph 

■ German-Tagalog-Cebuano-English Dietionary (http://taichi.dyndns.org/dictionary/main.jsp), ni 
Riehard Tsehumpel 

■ English-Cebuano Glossary (http://www.languagelinks.org/onlinepapers/fil_sdic3.html), mula sa 
Language Links 


Mga tekstong pangmag-aaral 


■ Visayan Folktales (http://www.seasite.niu.edu/Tagalog/Cebu%20Culture/cebu folklore fs.html) 


t -u -b (https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php'M^=^flttl 0 pis^f^]j\pi}f$agc j Ji]]pinas&action=edit) 


Pambansa 

Opisyal 

Panrehiyon 

Awksilyar 
Pamilya ng mga wika 


Filipino 

Filipino • Ingles 

Bikol • Hiligaynon • lloko • Kapampangan • Kinaray-a • Magindanaw • Maranaw • 
Panggasinan • Sama • Sebwano • Tagalog • Tausug • Waray-Waray • Yakan • 
Zamb oangueho 
Arabe • Hokkien • Kastila 

Borneo at Pilipinas • Hilagang Pilipinas • Hilagang Luzon (Bataniko) • Gitnang Luzon 
• (Sambal) • Gitna ng Pilipinas Bikol (Pandalampasigan • Panloob na lupain • 
Pandan) • Bisaya (Bisakol) • Katimugang Pilipinas (Timog Mindanao) 


Kontrol ng awtoridad 


GND: 4147432-6 (http://d-nb.info/gnd/4147432-6) ■ 

NDL: 00570247 (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00570247) 


Kinuha mula sa "https://tl.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Wikang_Sebwano&oldid=1757437" 


Huling pagbabago: 09:27, 6 Mayo 2020. 

Magagamit ang teksto sa ilalim ng Lisensyang Creative Commons Attribution/Share-Alike; maaaring mailapat ang 
karagdagang termino. Tingnan ang Takdang Gamit para sa mga detalye. 
















































